SE LIN EIER: F 
Panalangin WA SA: Micuta, ano See Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 
( Ika-4 Biyernes sa Karaniwang Panahon ] 


N 


€ BREVIARY 
e ssd 


Panalangin sa Takipsilim 

Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako’y tulungan. 

— O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 

— Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 

Amen. 
AWIT 


Sa iyo'y pasasalamat, Amang sa’mi’y nagtanim, 
Ng iyong ngalang banal sa mga puso namin. 
Pananampalataya't buhay na walang maliw, 
Ang Anak mong si Hesus ang sa ami'y ihain. 


Tunghayan mong may awa ang banal mong Simbahan, 
Ilayo sa masama at lagi mong bantayan, 

Gawin mo kaming ganap sa iyong pagkamahal, 
Linisin at iayon sa iyong kalooban. 


Tulad ng mga butil, na dati'y nagsiwalat, 
Nang ito ay nag-uhay, sang tinapay naganap, 
Kaya't saan mang dako, Simbahan ay ikalap 
Tungo sa paghahari ng 'yong banal na Anak. 


Umupo o tumayo 
MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 
Pupurihin kita araw-araw, Panginoon, at ihahayag ang iyong mga 
kabutihan. 
Salmo 145 
(Pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos) 
I 


Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, 


Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 2 


Aking pupurihi't pasasalamatan siya araw-araw, 
Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. 
Dakila ang PANGINOON, at karapat-dapat na siya'y purihin, 


Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. 


Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan, 

Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. 

Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita, 

At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. 

Ang mga gawa mong makapangyariha'y ipamamalita, 

Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. 

Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, 

Aawitin nila ang kabutihan mot iyong kabaitan. 

O itong PANGINOON ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, 
Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. 

Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi, 

Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. 
Magpupuring lahat sa iyo, O PANGINOON, ang iyong nilalang, 
Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. 
Babanggitin nilang tunay na dakila ang 'yong kaharian, 

At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. 


Dakila mong gawa'y upang matalastas ng lahat ng tao, 
Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. 
Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Pupurihin kita araw-araw, Panginoon, at ihahayag ang iyong mga 
kabutihan. 
Antipona 2 


Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon, malapit ka sa mga 
tumatawag sa iyo. 


II 
Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat, 


3 www.ebreviary.com 


Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. 
Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, 


Yaong inaapi'y inaalis niya sa pagkagupiling. 


Lahat ng mga buhay ay tanging ang PANGINOON ang inaasahan, 
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. 

Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkukulang, 

Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. 

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa, 

Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. 

Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao 

Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. 


Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa kanya, 
Kanyang tinutugon, at kung nagigipit hinahango sila. 
Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, 

Ngunit ang masama'y wawasakin niya't walang mabubuhay. 


Aking pupurihin ang Diyos na PANGINOON, di ko tutugutan 


Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon, malapit ka sa mga 
tumatawag sa iyo. 


Antipona 3 


Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. 
Awit: Pahayag 15:3-4 
(Awit ng Pagsamba) 
PANGINOONG Diyos na Makapangyarihan sa lahat, 
Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa! 
O Hari ng mga bansa, 
Matuwid at totoo ang iyong mga daan! 
Sino ang hindi matatakot sa iyo, PANGINOON? 
Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? 


Ikaw lamang ang banal! 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 4 


Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, 
Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. 


Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Roma 8:1-2, 10-11 


Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag- 

isa kay Kristo Hesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan 

at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung 
nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Ngunit 
kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan 
dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa 
pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng 
Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding 
iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, 
sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. 


TUGUNAN 


Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos maging 


alay. 


— Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos 


maging alay. 


Namatay siya sa mundong ito na makasalanan, ngunit sa 


kapangyarihan ng Espiritu Santo ay muling nabuhay, 
— upang sa Diyos maging alay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


— Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos 


maging alay. 


5 WWW. ebreviary. com 


Tumayo 


PAPURING AWIT NI MARIA 
Antipona 


Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong awa, ang sumpang binitiwan 
mo sa aming mga magulang. 


Lukas 1:46-56 


Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako’ y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 

Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 


Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 

Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 

Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong awa, ang sumpang binitiwan 
mo sa aming mga magulang. 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 6 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Dumalangin tayo kay Kristo, ang pinagmumulan ng pag-asa ng 


lahat ng nakakakilala sa kanyang ngalan: 
-- Panginoon, kami'y kaawaan. 


Kristo, sadyang mahina ang aming pagkatao, 
palakasin kami sa tulong ng awa mo. 


-- Panginoon, kami'y kaawaan. 


Sa aming sarili, likas kaming nahuhulog sa sala, 
ang iyong pag-ibig nawa ang magpanumbalik sa amin sa biyaya. 


— Panginoon, kami'y kaawaan. 


Panginoon, labag sa iyong kalooban ang pagkakasala ngunit iyong 
kinalulugdan ang pagsisisi, 
kahit sa aming pagkakasala, kami'y iadya sa kaparusahan. 


-- Panginoon, kami'y kaawaan. 


Pinatawad mo ang nagsising makasalanan, at pinasan sa balikat ang 
tupang nawala, 
huwag ipagkait sa amin ang iyong awa. 


-- Panginoon, kami'y kaawaan. 


Sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus, binuksan mo ang 
pinto ng langit, 
tanggapin sa iyong kaharian ang mga umasa sa iyo at nanabik 


— Panginoon, kami'y kaawaan. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 

Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 


7 www.ebreviary.com 


At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama, 

kaloob mo'y kaligtasan sa sangkatauhan, 

sa pamamagitan ng pagpapakasakit 

ni Kristong iyong Anak. 

Maialay rin nawa ng iyong bayan ang sarili sa iyo 
bilang buhay na handog at tigib ng pagpapalang 
dulot ng pag-ibig mo. 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. 


- Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-4 ng Pebrero, 2022 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


9 www.ebreviary.com 





mobile prayers 


Y 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
"> 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


